ભગિની સમાજ પત્રિકામાળા ન. ૨૧. 
'ખખગોળ-વેજ્ઞાન 


લેખકઃ--કલ્યાણુરાય નથુભાઇ નશી. 
ત“ત્રી “ કેળવણી ?”' વડોદર). 


પ્રકાશકઃ--કરસનદાસ જે. ચીતલીયા, 
ભગિની સમાજના મંત્રી, 
ગિરગામ, સુંબઈ. 


જાલા૪--13૯૧૪. 


' ખળઇ૦1 07 €. 8. 80010 ૧૬ 10 53011013 010180 
"088, 3૩૦૪98૩ 0? 1113 ૩૦૩૦8 તાજ 
હ્તા પ૩૬ 100 0પ, ઉં૪₹છળ011, 1301131081. 
“2111310 9) કિ. ૦ પ 118, ૩૦૩૦૦૫1) 3પ? 88118], 
ડવા વ1૫£૩ઇ ૨08, ઉ.'છુ8010, 801108). 


ફઝ ક ક જ ફ્ા # 
વ 
નડ «પ ન જ . દ્ના 
ર અ અ નિ (૩૧૦૩ 
ર રા સંગ્હ હિ 


ભગિની સમાજ કારોખારી સંડળ* 


7 
ઝજર 


પ્રમુખ-- સૌ, શારદા સુમ'ત મહેતા; બી. એ. 


ઉપ પ્રમુખ-- સૌ. લેડી લક્ષ્મીખાઈ જગસોહુનદાસ# 
4 શ'મિસિસ જઈજી જહાંગિર પીટીટ* 


દ્રેઝરર--સૌ, અવ'તીકાખાઈ ગોખલે. 


ને. સેક્ટરી--સો, સુરજ ખ્હેનત મણીલાલ, 
55 2૩; શિસિસ રતનખાઈ પાવરી, 
જ ); શે. કરસનદાસ જે. ચીતલીયા, 


રૈતુ, સ્રી નનતિની ઉત્રતિ થાય એવા પ્રયાસ કરવા અને સ્્રીન્નતિની 
ઉન્નતિ માટે પ્રવૃત્તિ કરતી સસ્થાએને યથાશકડિત સહાયભૂત થવું. 


સાધન# પત્રિકામાળા, પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરી તેને ફ્રેલાવો કરવે. 
વ્યાખ્યાનૃમાળાની જુદે જીદે સથળે ગોઠંવણુ કરવી. 
સ્રીશિક્ષણુવર્ગોને મદદ કરવી અને વધારવા. 
ભગિનીભાવથી સમાજસેવા કરવી અતે ખીન્ન'ને તેમ કરવા 
ઉત્તજનત આપી અનુકૂળતા કરી આપવી. 


સભાસદ, ગુજરાતી ભાષા ખોલનાર કોઈ પણુ વ્યક્તિ, ને સ્રીન્નતિના 
ઉત્કર્ષ માટે પોતાના સમય, સાધન અને શક્તિનો સ'ગીન 
ઉપયોગ કરી, ભગિની ભાવથી સમાજસેવા કરવા ઉત્સુક 
હરો તે, કારાખારો મ'ડળની સ'મતિથી, ભગિની સમા- 
જનાં કાયવાહુક, સહલાહકાર કે સહાયક સભાસદ, યા 
શુભેચ્છક થઈ શ્રકરો. 


અર -----ન-ન્ન્--ન્્ --*ેૂ- -ન--૦---:-- 





સૂઝરાત વિચાપીટ મંથાજચ 
[ શૂઝરાતી જોંવીરાઝિટ વિમામ ] 
મત્વમાંજ ૧૦૭૪ ૦- વ્યાજ 


યુ “1-ત્િટ#ન 


પુલ્તવાનું નાર 


વિર ક ૬ 


ખગોળન-નવેન્ાન 
નરે): ઝટકા -ક 


મોરી ઉમ્મરની સ્રીઓ સાથે વાતો કરતાં અનુભવ થયો છે કે તેમની 
પાસે ભણુવાની વાત કહેતાંજ તેએ પોતાને નિશાળે જતાં નાનાં બાળકો 
સાથે સરખાવ્યા જેવું સમજે છે અને ધણી વાર પોતાની ન્નતને આવી 
વાતથી અપમાન થયું ગણે છે. આમ થવાનું કારણુ તપાસતાં જણાયું છે 
% તેઓને ન્યારે ભણુવાનું કહેવામાં આવે છે ત્યારે ભણુવું એટલે કક્કો 
ખારાખડી શીખવી, બાળપોથી વાંચવી, કાગળા વાંચવા અને લખવા-- 
એટલુંજ તેઓ સમજે છે. આ પ્રવૃત્તિમાં તેમને ખરી રીતે ક'ઈ નવું સાન 
દખાતું નથી. પોતાના વડીલની આજ્ઞાથી અગર પતિની ઇચ્છાને તાખે થવા, 
યાતો ભણુલા પતિની સાથે બહારમાંહિ ₹રવાને લાયક બનવા તેઓ કદાચ 
ભણુવા તેયાર થાય છે; તોપણુ ધડીએ ધડીએ તેમને શકા ઉભી થાય છે કે 
આવી પ્રશૃત્તિમાંથી નવુ ત્તાન શું મળે છે ! ધણા બૈરાંએ તેને લીધે ભરવા 
શીવવાનું શીખવાનું પસ'૬ કરે છે. અથાણું ચટણી બનાવવાની રીતો 
શીખવામાં ઉમગ ખતાવે છે; અને નતન્નતની વાનીઓ બનાવવાનું” 
શીખવા તત્પરતા બતાવે છે; આ અતુભવ પરથી એમ જણાયું કે આધેડ- 
વયની સ્રીઓ પાસે ભણુવાની વાત કદી ઉચારવી નહિ, પણુ તેમને નવું 
શીખવાનું મળે તેવી વાતો કરવી. તે વાતોના આન દમાં અને નવું મેળ- 
વવાની હૉંસમાં તેમનો ઉત્સાહ કાયમ રહે છે. આવી વાતો કયા વિષયની 
હોઇ શકે ! દૃતિહાસ, ભૂગોળ, અને વિજ્તાન--એ ત્રણુ વિષયો બહુ ઉપ- 
યોગી જણાયા છે.-આ પત્રિકામાં સ્રીઓના સમુહ આગળ મૂકવા જેવી 
કેઢલીક વિજ્ઞાનની સાદી વાતો કહેવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવ્યું છે. 


ખ્હેનો, ને આપણે ખુદ્લી આંખે સદા ફેરતાહરતા હોઇએ તો 
આપણી આસપાસ એટલું બધું જણુવા જેવું અને સમજવા જેવું છે કે 
જે જાણુતાં અને સમજતાં આપણી ડુંકી જદગી પ્રી થઇ પડૅ નહિં- 
પણુ આપણે ઉધાડી આંખે કદિ ફરતા નથી. આપણે રોજ જેપ્રએ કીએ 


(૪) 


છે કે સૂર્યે સવારે પૂર્વમાં ઉગે છે, સાંજે પશ્ચિમમાં આથમે છે; શીઆળો બેસ- 
તાં ટાઢ શરૂ થાય છે, જાન માસ ખેસતાં વરસાદ શરૂ થાય છે, ચૈત્ર વેશાકના 
દિવસોમાં અસલ્ર તાપ પડના લાગે છે-આપણેુ રોજ જમીએ છીએ, ર૦૪ 
ઉંધીએ છીએ, રોજ થાકીએ છીએ, રોજ તાન્ન થઈ પથારીમાંથી ઉઠીએ 
છીએે-આપણુા આંગણૂનું ઝાડ રોજ વધે છે, રોજ તેના પાંદડાં નવાં ફૂટે 
છે, વખત આવ્યે પાંદડાં ખરી પડે છે-'દગીમાં ધણીવાર સૂર્યમ્રદ્ુણુ અને 
ચદ ગ્રહણુ નેઇએ છીએ-દ્ધનું દહીં બનાવીએ છીએ, દાળ ચડાવવા 
પાપડખાર વાપરીએ છીએ-કપડાં રંગવામાં લીંખુના ઉપયોગ કરીએ 
છીએ--ધણું ધણું જઇએ છીએ, ધણું ધણું આચરીએ છીએ, પણુ આંખ- 
મીચીને બધી ક્રિયાએ આપણે કરીએ છીએ-આ દરેક ક્રિયા ખારિકાઇથી 
તપાસવામાં આવે તો તેમાં કુદરતનું ડહાપણુ પ્રત્યક્ષ દેખાય, તેમાં કુદરતી 
અજયખીઓનાં દર્શન થાય, તેમાં સર્વ જ્ઞાનનો ભ'ડાર દૈષ્પાય, તેમાં આપણી 
પોતાની મૂર્ખાઈ અને વહેમનાં દર્શન થાય--પણુ અફસોસ એટલોજ કે 
આપણે આપણી નનત માટે પણુ ઉધાડી આંખે ફરતાં નથી.” 


ગાનને ભડાર ખોળવા માટે કયી દિશામાં જવાનું છે તે તમને બતા- 
વવા આ પત્રિકા લખાઇ છે. બહેને, કુદરતી લીલા સમજવાથીજ સત્યની 
સમજ પ્રાત્ત થાય છે. આપણે ત્રીસ ત્રીસ વર્ષેતા થઇએ ૭તાં આપણુ આપયા 
નાના બચ્ચાંઓના વ્યાજબી પ્રશ્નોના વ્યાજબી ઉત્તર ન આપી શકીએ 
તે આપણી કેવડી મોટી ખેદરકારી ! તમને કદી કોઈ બચ્ચુ' પૂછવું હતું કે-ચ દ્ર 
કયાંથી આવે છે તે કયાં જાય છે ?ક્રેઈ બાળાએ પૂછયું હતું કે સૂર્ય કેમ 
આથમી ન્નય છે ! તમારી ન્નતને કદી શ કા થઈ છે કેગર્ભાશયમાં બાળકોને 
પોષણુ શી રીતે મળવું હશે ! તમને કદી શ કા ઉત્પત્ર થઈ છે કે તમારા 
ખોળામાં રમતું બાળ દિવસે। દિવસ કયા પદાર્થોને લીધે સવાગે વધતું ન્નય 
છે ! આવી જ્િતાસા થાય એટલે આપણે જ્ઞાનના માગ પર છીએ એમ 
સમજવું. નિત્તાસા થયા વિના જ્ઞાન કદી મળતુ નથી. હુ ધારૂ છું કે આ પત્રિકા 
વાંચ્યા પછી તમને ધણી શકાએ। ઉભી થશે. એ બહુ સાર્‌ થશે. તે શ કાએ 
કરાઇ પણુ સમજુ સન્‍્જન દૂર કરી શકશે અને તમારૂ” ત્તાન એ રીતે વધશે. 
આજે તો અનેક શકાએના સમાધાન કરવાને બદલે આપણે જેને આકાશી 


(પ) 


જ્રદાથો કહીએ છીએ તે સૂર્ય, ચ, તારા, શ્રહ વગેરેની થોડી વાતો તમારા 
સમક્ષ મૂકવા ધાથું છે. 
ર સૂર્ય, 

સૂર્ય મોટો કે આપણી પૃથ્વી ! તમને લાગશે કે સૂર્ય તો થાળી જેવરી 
અને પૃથ્વી તો વિશાળ છે-માટે બેશક પૃથ્વી મોટી હરો. પણુ તે વાત 
ખોટી છે. સૂર્ય આપણી પૃથ્વીથી બહુજ બહુંજ દૂર હોવાથી આપણુને 
શાળી જેવડો લાગે છે. પર્વત પરથી જમીન પ૨ ઉભેલા , સાણુશે 
જકુવડાં નાનાં લાગે છે ! સૂર્ય બહુજ છેટો છે. સૂધેને આપણે સર્યનારાયણુ 
કહીએ છીએ તેતું કારણુ એટલુંજ છે કે પૃથ્વીની ઘણી સમૃદ્ધિના આધાર 
સૂર્ય પર છે. સૂધૈ આપણુને પ્રકાશ આપે છે, ગરમી આપે છે, આપણા 
ખેતરે માં પાક ઉગાડૅ છે, ઝાડે! વધારે છે. સુર્ય વિના વનસ્પતિ નહિં-વન- 
સ્પતિ વિના પરુ કે માણુસે। નહિ-તેતો સ્પણ્ટ છે. તમને સૂધે ચાલતો! લાગે 
જે, પણુ સૂર્ય તો સ્થિર છે. આ વાત તમારે ગળે નહિં ઉતરે. રેટવે ગાડીમાં 
બસીને મુસાફરી કરતાં રસ્તાપરના તારના થાંભલા દોડતા નથી લાગતા $ 
હતાં રેદવે ચાલે છે અને થાંભલા સ્થિર હોય છે તે વાત ખરી છે. તારના 
ચાંભલા દોડવાને! ખોટો ભાસ થયે। કહેવાય, તેમ સૂર્ય સાલવાનો આપણુને 
ખોટો ભાસ થાય છે. પૃથ્વી'ગોળ દડા જેવી છે. તે પોતાની મેળે દડાની 
પેઠે ગાળ [રે છે. ન્યારે આપણું ગામ ૬રતું ફરતું સૂર્યની સામે આવે 
ત્યારે આપણે સૂર્યને દેખીએ--ન્ત્યારે આપણું ગામ સૂર્યની સામેથી ખસી 
જાય ત્યારે આપણે સૂર્યને ન દેખીએ. પૃથ્વી ચોવીસ કલાકમાં એક આંટો 
ફરે છે. એટલે આપણું ગામ ચોવીસ કલાકમાં પરીને સર્યની સામે આવે 
છે. તેથી ચોવીસ કલાક પછી સૂર્યોદય થાય છે, ચોવીસ કલાક પછી 
બઔછજીવાર સૂર્યાસ્ત થાય છે. રાત અને દહાડો આવી રીતે પ્રથ્વીના ફરવાથી 
ચાય છે. પૃથ્વી ફરતી હોત નહિ તો અસુક દેશમાં સદા અંધારૂ રહેત અને 
અમુક દેશમાં સદા દિવસજ રહેત- 


સુર્ય એ મોટો બળતો પ્રદેશ છે. તેમાં અનેક વસ્તુએ। સતત ખળ્યા 
8રૈ છે, તેની ગરમી ફિરણેુ। દ્રારા આપણુને પહેંચે છે. સૂર્ય પૃથ્વીથી ખડુજ 


(4) 


ખહુજ મોટો છે. તેનું ખે ચાણુ પથ્વી પર બહુ થાય છે. પૃથ્વાં પોતાની 
આસપાસ ગોળ ફરે છે તેને લીધે રાત અને દિવસ થાય છે તે ઉપર કહ્યુ - 
તે ઉપરાંત પથ્વી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે.આ પ્રદક્ષિણા ફરતાં ૩૬૫ દિવસ 
લાગે છે. તેટલી સુદતને આપણે વર્ષ કહીએ છીએ. આ પ્રદક્ષિણા કરતી 
વેળા પૃથ્વી અમુક વખતે પોતાનો ઉત્તરનો ભાગ સૂર્ય તરક વધારે ઢળતો 





રાખે છે; અને અસુક વખતે દક્ષણુનો ભાગ સૂય તર૪ વધારે ઢળતો રાખે 
છે. જેને લીધે શિઆળો; ઉનાળા, એવી ત્રકતુ થાય છે. તમને ધણી વાર 
નથી દેખાયું કે શિઆળામાં સૂર્ય ઉત્તર તરક દૈખાય છે અને ઉનાળામાં 
સૂર્ય આઠ દશ વાગે કે ચાર વાગે દક્ષિણુ તરફ નમેલે। દૈખાય છે ? તેતું 
કોરણુ ઉપર સમન્ળવ્યું તેજ છે. 


પૃથ્વી, 


ઉપર સહેજ કહેવાઈ ગયું છે કે પૃથ્વી ગોળ છે. તમને કેમ ગોળ 
ભાગતી નથી ?! ગોળ હોય તો આપણી આગગાડી કેમ દોડે, આપણે ચાલતાં 
ક્રેમ પડી જતાં નથી ? છતાં પૃથ્વી ગોળ છે તે વાત તો ખરી. તમે જે કોઈ 
મેદાનમાં ઉભીને પૃથ્વીની ચોતર૪ ન્ેેશે તો દદિમર્યાદ્ાનું કુડાળું તમારી 


(૭) 


આસપાસ દૈખાશે. કોઈ જગ્યાએ ચોરસ આપૃતિની દદિમર્યાદા બધાતી 
નથી, તેજ મેદાનમાં આવેલા ઝાડપર ચડીને દદિ ફ્રે-કશે તોપણુ જરા દૂર: 
ન્તેઈ શકશે। પણુ મર્યાદાનું કુંડાળુજ રહેશે તેતું કારણુ એટલુંજ કે પૃથ્વી 
ગોળ છે. સમુદ્ર ફિનારા પર ૪રવા ન્નએ ત્યારે જેજે કે દૂરથી આવવું 
વહાણુ આખું દૈખાય છે કે તેની ટૉચ પહેલાં દેખાય છે! પહેલાં ટૉચ 
દેખાય અને નીચેનું તળીઉં ન દૈખાય તેતુ' શું કારણુ ! તળીઉ કશાથી ઢ કાઈ 
ગયેલું હોવું નેઈએ.તમે ટીંબા પાછળથી આવતા કોઈ માણુસને ટીંબાની ખીજ 
ખાજીએથી કદિ જેયું છે ! તે માણુસનું માથું પહેલાં દેખાશે કે પગ 
માથુ દેખાય અને પગ ન દેખાય તેનું કારણુ એટલુંજ કે પગ ટીંબાના ઢાળને 
લીધે ૯'કાઈ રહ્યા હોય છે. વહાણુનું તળીઉં પણુ પૃથ્વીના ઢાળથી ઢકાયું 





હેય છે તે જેમ જેમ નજીક આવે-જેમ જેમ ઢાળ ચડે-તેમ તેમ તીચેતે। 
ભાગ દેખાય. આપરથી જણાય છે કે પૃથ્વી ગોળ છે. કેટલાક મુસા(રાએ 
એવી મુસાક્રી આદરી કે એક જગ્યાએથી નીફળી એકની એક દિશામાં 
મુસાફરી ફર્યા કરવી, તેવા મુસાફરો ફરીને પોતાનેજ સ્થળે પાછા આવ્યાના 


(૮) 


ઘખલા મોજુદ છે. તેથી સિદ્ધ થયું છે કે પૃથ્વી ગોળ છે. જે ગોળ ન 
હોત તો મુસાફરો પાછા પોતાને સ્થાને આવી શકત નહિં-કાઈ છેડે જઈ 
તેમની સુસા૪રી અટકાવવી પડત-- 
ચદ 

ખ્હેનો, ચદ આપણે બહુજ હૉંસથી નતીરખીએ છીએ; છતાં આઓષણુ 
મનમાં જરા પણુ ન્રિજ્ઞાસા ઉભી થતી નથી કે ચદ શાથી સુંદર લાગે છે? 
તે શું હશે ! તેની કળામાં વધધટ કેમ થાય છે ! બિચારી ભોળા ખ્હેને તો 
માને છે કે અનસ્‌યાના શાપથી ચના શરીરમાં વધધટ થાય છે. આ વાત 
ખીલકુલ માનવા જેવી નથી. ભેળાં સ્રીજનને પામર પુરૂષો ન્યારે સાચો 
ખુલાસો નથી આપી શડતા ત્યારે કોઈ જુઠા ગપાટાથી તેમની નિન્તાસા તૃપ્ત 
કરીને પોતાનું અજ્ઞાન પામર પુરૂષો છુપાવે છે. ખ્હેનો, ધણી ધણી એવી 
વાતો છે કે જેના વિષે તમને પુરૂષોની પામરતાને લીધે અધારાંમાંજ રહેવું 
પડ્ચું છે.અલબત્ત અ ધારાંમાંથી તેજવાળા પ્રદેશમાં આવવાની ઇચ્છા સ્રીઓને 
નથી થતી તે એમને પોતાને વાંક કહેવાય, ચ પૃથ્વીના જેવો ગોળ દડે। 
છે, પૃથ્વીથી નાને છે, પૃથ્વીના આફર્ષણુને લીધે પૃથ્વીથી છૂટો થછું 
શકતો નથી. જેમ પૃથ્વી એક વર્ષમાં સૂર્યૈની પ્રદક્ષિણા કરે છે તેમ ચદ એક 
માસમાં પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે છે. સૃષ્ટિ લીલાની કેવી ગમત-પૃથ્વી સૃયેની 
પ્રદક્ષિણા કરે અને ચ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરૅ-આપણે પૃથ્વીની બહાર 
ઉભા રહેવાની જગ્યા મળે તો આવી ખેવડી પ્રદક્ષિણા જેવાની મનાતો 
અહુજ પઠે! 


સર્યનું તેજ હોવાનું કારણુ એ છે કે તેમાં બળતા પદાથોને। મોટો 
જથ્થા છે. પણુ ચ'દ્રના પ્રકાશતું કારણુ જુદું છે. જેમ સૂર્ય સામે ધરેલી 
આરસી સૂર્યનું તેજ પોતાપર લઇને પાછું આપણા તરમ્‌ ષ્રેકે છે તેમ ચ € 
પણુ સર્યનુ' તેજ પોતાપર્‌ લઇ તે તેજ આપણા પર નાંખે છે-ત્યારે આપ" 
ણુને ચદરપ્રકાશ મળે છે. ચદ સ્વયપ્રકાશી નથી; પણુ પરપ્રકાશી છે. 
સ્વય'પ્રકાશી વસ્તું બહુ ઉગ્ર હોય છે. તે ઉગ્ર થાય તો! નભે પણુ 
ખર્‌. પણુ જેણે પ્રકાશ ઉછીને। લીધેલે। હેય છે તેણે તો સોમ્ય ધારણુ કરવું 


(૯) 


પડે છે. સોમ્ય ધારણુ કરવામાંજ તેની મહત્તા સમાયેલી હોય છે. ખ્હેને, 
તમારી વાતો કરતાં પુરૂષો ધણીવાર કહે છે કે આજ કાલની સ્રીઓ પરપ્રકાશી 
હોય છે; ૭તાં તેવી સ્રીઓ સોમ્યને બદલે ઉગ્નતા વિશેષ બતાવે છે. પુરૂષોને 
તો ટીકા કરવાની ટેવજ પડી છે. તમારે ટીકાની દરકાર કરવાની નથી. 
અલખત્ત કેવળ પતિના જ્ઞાન પર અને પ્રતિછ્ા પર પોતાની મોઢાઈ સમજી, 
સ્વય પ્રકાશથી પ્રકાશતી કોઈઈ ગરીબ પતિતી ભણેલી પત્નીને એક ખ્હેન 
તુચ્છકારે એ ઇચ્છવા નેગ બીના નથી. આવી કૃત્રિમતા આપણા સમા- 
જમાં ન પેસે તે તરફ ખ્હેનોએ-પરપ્રકાશી રહેવામાંજ મગરૂર રહેનાર 
ખ્હેનાએ-ખાસ લક્ષ રાખવું જેઇશે. 

ચ'નું તેજ ઉછીનું લીધેલું છે;છતાં મધુર છે, આદહાદક છે, મનોવેધકુ 
પણુ કોઈ વાર બને છે. સૌમ્ય ભાવથી નીતરતી પરપ્રકાશી ખ્હેનોના 
તેજમાં પણુ એવા ચુણા હોય છે. ચદ પૃથ્વીની આસપાસ (રે છે ત્યારે 
એવી રીતે ફરે છે કે પોતાનું મુખ તો પૃથ્વી સામેજ રાખે છે. તેથી 
ચની પીઠે આપણુને કદિ દેખાતી નથી. ચના પાછલા ભાગમાં શુ 
હરો તે આપણે નણુતાજ નથી. પૃથ્વીની આસપાસ કરતાં ન્્યારે 
ચદ એક ખાજી, વચ્ચે પૃથ્વી અને ખીજ બાજા સૂર્ય ગોઠવાઈ ન્નય 
છે ત્યારે સુર્યનું તેજ ચ'દ્રના આખાં મોઢાંપર પડે છે તેથી તે દિવસે સ પૂણુ 
કળાવાળોા ચદ દેખાય છે. આપણે તે દિવસને પૂણિમા કહીએ છીએ. ન્ન્યારે 
ચ કરતાં ફરતાં પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે આવે છે ત્યારે ચતું મેહું 
આપણુ તરક અને પીઠ સૂર્ય તરક હોય છે. પીઠંપર સર્યને પ્રકાશ પડે પણુ 
મુખપર પડે નહિં માટે તે દિવસે ચ દ્ર કાળા હોય છે. આપણે તેથી ચદ્રને 
ધખતા નથી. તે દિવસને આપણે અમાવાસ્યા (અમાસ) કહીએ છીએ. 
આઠ દિવસ પછી ચદ એવી રીતે ગોઠવાયો હોય છે કે સૂયૈનું તેજ અર્ધી 
પીઠંપર પડૅ અને અર્ધા સુખપર પડે તેથી તે દિવસે આપણુતે અધું તેજસ્વી 
મુંખ દેખાય છે. આવા કારણુથી ચદ્રની કળા વધધટ થાય છે. અનસૂયા 
દેવીનો શાપ લાગવાની વાત અહિતો સાચી લાગતી નથી. 

ચ?#, પૃથ્વીની પેઠે એક નાની પૃથ્વી હતી. તેમાં વનસ્પતિ, પાણી, મહુ* 
સાગર, પવૈત, વગેરે હતાં; પણુ ધીમે ધીમે તે ઠંડો થતો ગયે. જીવનની બધી 


(૧૦) 


નિશાનીએ જતી રહી. અત્યારે ચ જતાં આપણુને જે કાળા ભાગ લાગે છે 
તે તથી ચની આંખો અને નાક, નથી મૃગની છાપ, કે નથી ડોશીને 
ર૨ંટીએ; તે તો જાના વખતના મહાસાગરના ઉડાં તળીઆં, અગર ખીણૂ 
છે.તે ખાડામાં સૂર્યનું તેજ કમી પહાંચવાથી તેટલે ભાગ ઓછો પ્રકાશે છે; 
જેથી તેટલે ભાગ જરા કાળા ભાસે છે. 


પ'દ્રમહૂણુ અને સૂર્યગ્રહુણુ, 


ખ્હેનો, તમને ખાસ રસ પડે તેવી વાત ય #ગ્રહણુતી છે. ન્ત્યારે «યારે 
ચ'તું ગ્રહણુ થાય છે, અગર સર્યતુ ગ્રહણુ થાય છે યારે ત્યારે તમે ધરમાં 
ચીજ વસ્તુઓને અડકવામાં પાપ સમન છે. ગ્રહુણુ ખલાસ થયા પછી 
તમે સસ્નુદ્રમાં કે નદીમાં કે તળાવમાં સ્નાન કરે। છે. તમે એમ સમન છે કે 
ગ્રહણુને લીધે અપવિત્રતા દાખલ થાય છે. આપણુ લેક્રેમાં અજ્ઞાનને લીધે 
ત્રહણુ વિષે ખોટો ખ્યાલ ફેલાયેલો છે. ચ'દ્રગ્રહણુ શી રીતે થાય છે તે હું 
તમને ઢુંકામાં કડી દઉં તો ઠીક, તમને સમનવવામાં આવ્યું છે કે પૂનેમને 
દિવસે પથ્વીની એક બાજુએ ચદ આવે છે; ખીજ બાજુએ બરોબર સામે 
સૂર્ય આવે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ ચ'દ્રના આખા સુખ પર પડવાથી આખો ચદ 
પ્રકાશિત દેખાય છે. પરતું હુવે કોઈ વાર એવો યોગ આવે છે કે પૃથ્વી 
એવી રીતે બન્નેની મધ્યમાં ગોઠવાઈ જય છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ ચ પર 
જે રસ્તે થઇને જાય છે તે રસ્તો પ્રથ્વી રોકી દે છે; તેથી પૃથ્વીને પડ- 
છાયો ચ પર્‌ પડે છે. જેટલા ભાગપર પૃથ્વીને પાયા પડે છે તેટલે 
ભાગ કાળો દેખાય છે. તેને આપણુ મ્રહણુ કડીએ છીએ. પૃથ્વી તથા 
ચ“ બન્ને (રતાં હોય છે એટલે થોડા વખતમાં પૃથ્વી વચ્ચેથી ખસી ન્ય 
છે એટલે ગ્રહણુ હટી જાય છે.ગ્રહણુ ન્યારે થાય છે ત્યારે ચંદ્ર પર જે કાળું 
ધાખું હોય છે તે કદિ દે પણુ ત્રિકોણુ આકારનું કે ચોરસ આકારનું હોતું નથી 
પણુ તે ધાખું ગોળ કિનારીવાળું હોય છે. તેમ હોવાનુ કારણુ એટલુંજ કે 
પૃથ્વી પોતે ગોળ છે તેથી તેનો પડછાયો પણુ ગાળ હોવે જેપીએ. ન્ત્યારે 
પૃથ્વીનો પડછાયો બધે ચદ પર પડે છે ત્યારે. સપૂર્ણું ચ ઢંકાઈ નય 
છે, એવી રીતે થયેલાં ગ્રહણુને ખગ્રાસ ગ્રહુણુ કહેવાય છે. ગ્રહણુની 


ક 
“7 (૨૧૨) 


આવી સાદી સમજ છે છતાં તમે તથા ઇતર ભોળાં જનો પોતાની મરજીમાં 
આવે તેવો ખુલાસો! પોતપોતાના મનને આપો છે।. ન્યાં સુધી આપણે કુદ- 
રતનો અભ્યાસ બારિકાપ્થી કરશું નહિં ત્યાં સુધી આપણે વ્હેમ દૂર થવા 
પામશે નહિ. 
સૂર્યેગહુણુ, 

જ્યારે સુર્યગ્રહુણુ થાય છે ત્યારે ચ પૃથ્વીની આસપાસ ફરતાં 
કૂરતાં બરોબર સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે આવી ખેસે છે. તે દિવસે ચદના 
જે ભાગપર સૂર્યને પ્રકાશ પડૅ છે તે ભાગ પૃથ્વી તર૪ હોતો નથી તેથી 
રાત અ'ધારી નીવડે છે. તે રાત અમાવાસ્યાની, એટલે અમાવાસ્યાને દિવસે 
ચ દ્ર પૃથ્વી તથા સૂર્યની વચ્ચે આવી ખેસે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વીપર 
ધસી આવતો હોય તેના રસ્તામાં ચ આવીને ઉભો હોય છે ત્યારે તેટલા 
પ્રદેશનો સૂર્ય-પ્રકાશ પૃથ્વીપર આવતો અટકે છે. તેથી સૂર્યનું ગહણુ 
થયેલું માલુમ પડે છે. નયારે સુર્યને! બધે પ્રકાશ ચદ અટકાવે છે ત્યારે 
સૂર્યનું ખગ્રાસ ગ્રહુણુ થાય છે. સયના ખગ્રાસ ગ્રહણુ બહુ કમી થાય છે. 
સર્યગ્રહૃણુ વખતે દાનપુણ્ય કરવાની પ્રથામાં અસલ સમયે અર્થ રલ્લે। હશે. 
પરતુ અત્યારે તો ગ્રહણુ વખતે દાન કરી સ્વર્ગની સીડીએ ચડાતું નથી 
એમ આપણે સમજવું નનેઈએ. ગ્રહણુને। વ્હેમ દૂર કરવાને વડોદરા રાન્ય્ય- 
માંથી તો ગ્રહણુની રન પાળવાનું પણુ બધ કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રહણુ 
આફાશમાં દૈખાતું હાય તે વખતે શાળાઓ અને કચેરીઓ ખુલ્લી રાખવામાં 
આવે છે. આ વાત તમને પસદ નહિ હોય, પણુ તમે તમારા પોતાના 
અભ્યાસ પછી શ્ીખશે। કે સમાજમાંથી બ્હેમને જેમ બને તેમ સત્વર તિભાં- 
જલિ આપવી નન્‍ેધઇએ-- 


સસુદ્ર્માં થવી ભરતી અને ઓઢ. 


સુર્ય અને ચ%ની વાતો શીખતાં શીખતાં એટલું પણુ શીખોછ્યે કે 
સમુદ્રમાં દરરોજ ખે વખત પાણી ચહે છે અને ખે વખત ઉતરે છે તેનું કારણુ 
પણુ ચદજ છે. ચ% એ સૌથી નજીકમાં નજીક આકાશી પદ્દાર્થ છે. તેતું 
આકર્ષણુ (ખેચાણુ) પૃથ્વી પરની વસ્તુ ઉપર થાય છે, પૃથ્વીપર ધણી 


(૧૨) 


ખરી વસ્તુ તો પૃથ્વી સાથે સનડ જડૅલી હોય છે તેથી તેના પર ચ“દનું 
આફર્ષેણુ થાય તે દેખાય નહિં પર તુ પુથ્વીપર મહાસાગર ઉછળે છે તેતું 
પાણી પૃથ્વી સાથે સજડ જડેલું કહેવાય નહિં. તેથી ચના આકર્ષણુથી તે 
પાણી ખે'ચાઈ આવે છે. ન્યાં ન્યાં ચ'દ ન્નય છે ત્યાં ત્યાં પાણી ખે'ચાતું 
નય છે. પ્રનેમને દિવસે એક તરઇથી ચદ પાણીને ખે'ચે અને બીજ તર- 
કથી સૂર્ય પૃથ્વીને થોડું ધણું ખે'ચે છે. તેથી તે તરફનું પાણી પૃથ્વીથી ફૂડું 
પડે છે. તેથી પૂનેમને દિવસે સ'પૂર્ણુ ભરતી આવેલી હેશ્ય છે. અમાસને 
દિવસે ચ'4 અને સ્રજ બન્ને એકજ બાજુએથી પાણી પર ખેચાણુ કરૈ 
છે તેથી તે દ્વિસે પણુ ખૂબ ભરતી આવે છે. આઠંમના દિવસે સર્ય તથા 
ચ% કાટખૂણે ઝે ગોઠવાયા હોય છે, એટલે ચ જે દિશામાં હોય છે તેની 
સામે નહિં પણુ તેની બાજીની દિશાએ સૂર્ય હોય છે. પરિણામે તેમના આક- 
ષેણુની વહેચણી થઇ! ન્નય છે. એટલે તે દિવસે ભરતી બહુ સામાન્ય દ્ધોય 
છે. દર ૧૧રં કલાકે નવી ભરતી આવે છે. એટલે ૧૫ (પૂનેમને રોજ ) 
બપોરે બાર્‌ વાગે તથા રાતે ખાર વાગે ભરતી આવે છે. ૮ (આદમ) ને 
રાજ સવારે ૭ વાગે અને સાંજે ૭ વાગે ભરતી આવે છે. જે તિથી હોય 
તેના અડને રું વડે ગુણુવાથી જે આંક આવે છે તેટલા વાગે ખનતાં સધી 
ભરતી આવે છે. તે હિસાખ લક્ષમાં રાખવાને છે. 
તારા અને ગ્રહે? 

ખ્હેનો, આકાશ તરક નજર તો તમે રોજ નાંખતાં હરો, તારાના 
ઝુમખા તો તમે રજ રાતે નેેતાં હશો, પણુ તમે કદિ નિહાળીને તારા જયા 
હરે તો જણાયું હશે કે કેટલાક તારા ટમટમ થયા કરે છે, રંગ ખેરંગ 
કિરણો ફરકે છે; અને કેટલાક તારા સ્થિર કિરણુના ચક્ર જેવા તેજના બિંદુ 
સમાન દેખાય છે. ટમટમ થાય તેવા તારા મોટા પ્રમાણુમાં હોય છે, અને 
જે તારા ટમટમ થતા નથી તે બડ થોડા હોય છે. કદી આવી રીતે તારાતુ 
'નિરીક્ષણુ કર્યું ન હોય તો આન રાતે જરર તારાતુ નિરીક્ષણુ કરજે. જે 
ઢમટમ થાય છે તે ખરા તારા છે. તે તારા સ્વય પ્રકાશી છે. તે આપયા 
સૂયૈના જેવા બળતા ગોળા છે, તે પૃથ્વીથી અગણિત માધલને અંતરે 
આવેલા હોય છે. ત્યાંથી કિરણુ ષ્ટીને પરથ્વીપર પહોંચે તેટલાંમાં 


(1૧3) 


દિવસે।, માસે।, અને વષો વીતી ન્નય તેટલે દ્ર તારાઓ હોય છે. પ્રકાશની 
ગતિ કેટલી હેય છે તે તમે જણી છે! ! દર સેકન્ડે લગભગ ૮૦૦ ૦. 
માણલ પ્રકાશ ચાલે છે. 


જે તારા ટમટમ ચતા નથી પણુ જેતા તેજના કિરણૂા સ્થિર થપ્રને 
ચોકસ ચક નેવું રૂપ બતાવે છે તે ગ્રહુ કહેવાય છે. ન્નેશી લેકે - પાસેથી 
“ ગ્રહૃ” શખ્દ તો તમે બહુ વાર સાંભળ્યો હશે. અમુક ગ્રહ નડે છે માટે 
અમુક મત્રે જપવા પડશે-વગેરે વાક્યમાં ગ્રહ શખ્દને। પ્રયોગ બહુ થાય 
છે. આ ગ્રહુ તારાની પેઠે સ્વયંપ્રકાશી હેતા નથી પણુ આપણા ચરની પેઠે 
પરપ્રકાશી હેય છે. 


 મ્રહો આપણી પૃથ્વી જેવા ગોળા હોય છે. તે આપણી પૃથ્વીની માફક 
સૂયતી આસપાસ [રે છે. તેમાંના કેટલાક ગ્રહતે આપણી પૃથ્વીની માફક 
ચ અગર ચદ્રો હોય છે. તે ચ% મ્રહુતી આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરે છે. 
સ'પ્યા કાળે પશ્ચિમમાં જે શુક્રનો તારો દેખાય છે તે ગ્રહ છે. તમે હુવે 
તેતું નિરીક્ષણુ કરી ખાતરી કરજે કે તેના કિરણુ સ્થિર હોય છે. ખુધ, 
સુક મંગલ, શુરૂ, શનિ, યુરેનસ, અને નેપ્ચ્યુન એ ગ્રહો પૃથ્વીની માપક 
સર્યેતી આસપાસ ફરે છે. આ ખધા ગ્રહે અતે સૂર્ય મળીને સૂર્યંમાળા ખને 
છે. સુવૈમાળા એટલે સૂર્યનું ઝુ ુંબ. વચ્ચે સૂર્ય સ્થિર હોય છે. તેની આસપાસ 
ખુધતે। ગ્રહુ ફરે છે; તે પછી જરા થોડે અતરે શુકતો મહ પ્રદક્ષિય મરે 
છે; તે પષ્ઠી પૃથ્વી પોતાની પ્રદક્ષિણા [રે છે, પૃથ્વીની પછીનું ચક્રે મગલતું 
હોય છે; મગલના ચકેબહાશ ગુરૂને ચકરાવો હેય છે. ત્યાર પછી શનિ, ય્રુરે- 
નસ અને નેપ્ચ્યુન એ કેમે મ્રહે। સૂર્યતી પ્રદક્ષિણા કરે છે. 


«યારથી ઝેલીલીએ નામના યુરોપીયન વિદ્દાને દૂરબીન શોધી કાઢયું. 
ત્યારથી આકાશી પદાર્થોની માહિતી વધારે વધારે મળતી ગઇ છે અને 
દિવસે દિવસે માણુસે। પાતાના જ્ઞાનમાં ઉમરે! કરતા ન્નય છે. તમને નને કદી 
દુરખીન ભેવાને લાભ મળે તો તે ચુકશે તહિ અને આકાશી સદિતું અવ- 
લેો।ફન જશર્‌ કરી લેશે. 


(૧૪) 


ભગિની સમાજના ચાલુ કામનો ટ્‌'કે। રીપોટે. * 


[ભગિની સમાજને અંગે સુબઈમાં તેમજ દેશાવરમાં ચાલતા કામની 
ટુંક હકીકત આ પાના ઉપર આપવામાં આવશે. તેથી દરેક સ્રીવાંચનગૃહ 
તથા સ્તરીશિક્ષણુ ઝૃહં...વગેરે સસ્થાનાં ચાલકોને પોતાની સ'સ્થાના કામની 
સ'પુણું હકીકત નિયમીતપણે મોકલાવવા સુચવવામાં આવે છે. 

આશા છે કે આવી વિગતો કામ કરનારાં ખ્હેન બંધુઓને ઉપયોગી. 
થઈ પડશે. ] 

સુબહ. 
સત્રીવાંચન ગુહે। જૂદ્દા જૂદા ૪ સ્થળોમાં ચાલું છે. ત્યાં દરેક અડ- 
વાડીયે પત્રિકા, પુસ્તક અગર માસિકમાંથી...વાંચી સમનવવામાં આવે 
છે. પ્રસગાોપાત સંગીત-ગરબા, વાર્તાલાપ, કથા, ઝીર્તન, વ્યાખ્યાનની 
વ્યવસ્થા થાય છે. દરેક સ્થળે ૧૦ થી ૩૦ સૃધીની હાજરી હોય છે. 
સ્ત્રીશિક્ષણુ ગૃહુ ચાલુ માસથી સંડહુસ્ટે રોડ ઉપર સ'ઘવી 
નિવાસના નૃસિંહ હોલમાં બપોરનાં ખે કલાક માટે ખોલવામાં 
આવશે, સવે જત્તાસુ ખહેનો માટે તે ખુષ્લું' છે. અહિં વાંચવા લખવાતું 
તથા સામાન્ય જ્તાનનું શિક્ષણુ અપાશે. 

સ્રી ઉઘોગ ઝહુ સૈંડહસ્ટે રોડ ઉપરના શેઠે ભગવાનસ નરેોતમદાસ 
કપાળ નિવાસ હૉલમાં ખોલવામાં આવશે. ત્યાં ભરત શુ'થણુ, 
શીવવા વેતરવા વગેરે ઉદ્યોગનું તેમજ સામાન્ય જ્ઞાનનું શિક્ષણુ આપવામાં 
આવશે. ભરત શીવણુનું કામ, જે અત્યાર અગાઉ ચાલીઓમાં ઘેરે ઘેરે 
પહેચાડવામાં આવતું તે હવેથી સરવ ખ્હેનોને આ “ સ્રી ઉદ્યોગ ગૃહમાંથી ? 
મળશે. કરેલા કામના બદલામાં રોકડા પૈસા આપવામાં આવશે. 

સાહિત્ય? પત્રિકામાળા ન. ૨ર. રા. પઢીયાર કૃત “નવિન પાક શાસનઃ 
તથા પુસ્તકમાળા ન. ૨. “સ્રીઓની નવા યુગની વાતો, પુ. ન. ૩ બાળ 
શિક્ષણુ.****૦૧ગેરે તૈયાર્‌ થાય છે. 


સાહિત્ય પ્રસાર? પ્રસંગોપાત લેકે પત્રિકામાળા તેમજ પુસ્તકો 
સ'ગાવી મેલાવડાઓમાં, મિત્રમડળમાં, તેમજ જ્તાતિમાં વ્હે'ચે છે અને તે 


(૧૫) 


રીવાજ આવકારદાયક લેખાવા માંડયો છે. આ રીતે ભગિની સમાજના 
સાહિત્યતો સારો ફેલાવો થાય છે અને ખ્હેનો તેનો લાભ પણુ સારો લે છે. 


સભાસરા ભગિની સમાજનાં સભાસદોની સખ્યા ૧૫૦ ઉપર થઇ 
છે. એમાં હિન્દુ, પારસી તેમજ સુસલમાન ખ્હેને પષુ છે, સભાસદોની 
સ'ખ્યામાં દિવસે દિવસે વધારો થતો ન્નય છે. આ રીતે ખ્હેનો અને 
બન્ધુઓ મ્રસન્નતાથી આ કાયૈને મદદ કરી--આગળ વધારે છે. 


અમરેલી. 
સ્રી શિક્ષણુ ગૃહુમાં શીખવા આવનારની સખ્યા રર ની છે. 
તેમાંથી નિયમીતપણુ લાભ લેનારની સરેરાશ હાજરી « ની છે. તેમાં 
ઢ જણુ વાંચતાં લખતાં સારી રીતે શીખ્યાં છે, ૪ જણુ થોડું શીખ્યાં 
છે, ૧ ચોથા તથા ૧ જણુ ત્રીન્ન ધોરણુમાં ગયાં છે. 
સ્રી વાંચન ગૃહમાં સ્રીએ ૬ર રવિવારે મળે છે. તેમાં હાજરી 
૨૦ થી ૫૦ જેટલી થાયછે. આ પ્રસગે પુસ્તક, પત્રિકા, યા માસિકનાં 
વાંચનની, વ્યાખ્યાનની, કે કથા કીર્તનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. કોઈ 
કરાળ વેળા સંમેલનમાં ગરખા...સ'ગીત... વગેરેની પણુ ગોઠવણુ કરવામાં 
આવે છે. પુસ્તકાલયનેા લાભ ધણી સારી સખ્યા લેછે. 
યપલાળા# 
જ્રીવાંચન અને શિક્ષણ ગહુમાં સરેરાશ હાજરી ૮-૧૦ ની 
ચાય છે. ધણા ભાગ ધા્મિફ પુસ્તકોનું વાંચન અને અભ્યાસ ફરવાની 
વલણુ પધરાવે છે. 
કંથ વાતા દર રવિવાર તથા એકાદશીને દિવસે વાર્તા' વિનોદ 
ચા કચા કીવૈન કરવામાં આવે છે. એ વેળા સાધારણુ રીતે ૨૦-૨૫ ની, 
ને કેટલીક વખતે મોટી સખ્યા હાજરી આપે છે. 
નાંરોદ. 


સ્ત્રી વાંચન તથા શિક્ષણ ગૃહુમાં સરેરાશ હાજરી ૫-૬ ની થાય છે. 
એકાંતરે શીવગુ ભરત ગુંથણુનું કામ થાય છે. વાંચન માટે અઠવાડીયામાં 


(1૧૬) 


ખમે વખત મળે છે અને તેમાં સરેરાશ હાજરી ર૦ જેટલી હેય છે. 
ઉપલું સર્વ કાર્ય મોટે ભાગે પરોપકાર વૃત્તિનાં ઉમ ગી ખ્હેને। કરૈ 
તે જાણીને દૈરાનાં શુભચિ તકે આનદ પામશે, 


ઉપરના રીપોર્ટ સિવાય-કરાંચી, કજરો. ઝોબાળા, દામન 
પાટણુ, બખરલા, બાકરોલ, ભાલોદ, મોતા, ઝગડીયા, ચીગા, ભરૂચ---વ 
સ્થળેથી અમને સ્રી વાંચન ગઝૃહુતા રીપાઢ મળયા છે. 


ખીજ ગામના રીપોર્ટને। સારાંશ હવે પદ્ઠીની પત્રિકામાં અનુકુળ 
પ્રમાણે આપવમાં આપરે, 


જેમણુ પોતાના ફામનો રીપોર્ટ મોકલ્યો ન હેય તેમણે 
તાકીદથી વિગતવાર લખી મે।કલવવા 3્‌પા કરવી. 


૧૦-૦-૦૦૦૦ તાડબસમાન્જ- ૧૦૦૭૦ કગ વદડણા કજ ૦-ન--કબબ્જજનસનઝક 


% અમારી જરેરીયાતેો. 
ભગિની સમાજને-- 


સીવવાના સ'ચા, 


કબાટ, 
હારસશોનીયમ, 
પુસ્તકેો--તથા 


શેતર'જી (કાર્ષેટ ) ની જરૂર છે. 


* જેમની આપવાની ઇ્રચ્છા હેય તેમણે ભગિની સમાજનાં સેફેટર 
લખી જણાવવા કૃપા કરવી. 


હૈ૦ ગિરગામ, મુ'અઈ, 


